


જાગૃત ઉજાગણ 


યુવાસઘ પ્રચાર પ્રસાર ટીમ ની વેબીનાર ની ઝલક 





સયોજક : અજુબેન ધોળુ, ખારગર, મુબઈ. 


તા. ૧૭ જૂન, ૨૦૨૦ 

અખિલ ભારતીય યુવા સઘ દ્વારા સચાલિત 
આપણી ૧૩ સમિતિઓ અંતગત, સૌને જોડી, 
સંગઠિત બનાવનાર, સૌને એક તાતણે 
બાધનારી, ર૪ કલાક કાર્યશીલ, ગતિશીલ 
સમિતિ એટલે પ્રચાર-પ્રસાર સમિતિ. જી હા, 
મિત્રો આ સમિતિ દ્વારા ગઈકાલે સનાતન ધર્મ 
પત્રિકા નો વ્યાપ વધારવા અને તેને નવી 
ઊંચાઈઓ તરફ લઈ જવા માટે ખુબ સરસ ચિંતન 
બેઠક, ચર્ચા વિચારણા, ગુગલ મીટ પર વેબીનાર 
સ્વરૂપે થઇ. ઝૂમ એપ ને તિલાજલિ આપી, ચીન 
સામે યુદ્ધમાં બલિદાન આપના દેશના શહીદ 
થયેલા આપણા યુવાન સૈનિકોને શ્રદ્ધાજલે આપી 
૫/૦1 ની શરૂઆત કરી હતી. 

સૌ 0૦૦૦91૦ 11૦પર પ્રથમ વખત પ્રયાસ 
કરી જોડાયા હતા. આ મીટ માં સનાતન ધર્મ 
પત્રિકા ના મુખ્ય હોદેદારો તેમજ યુવા સંઘના 
મુખ્ય હોદ્દેદારો તેમજ સલાહકાર શ્રી ઓની ખાસ 
ઉપસ્થિતિ રહી હતી. સાથે ભારત ભરત થી 
આપણા યુવા પ્રવક્તા ઓ તેમજ 200 જોડાયા 
હતા, જે આવનાર સમયમાં ખૂબ સરસ સમાજ 
વિકાસની યોજનાઓ નો કાર્યભાર સભાળી, 
સમાજ ને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા કટિબદ્ધ 
થયા છે. સૌ એ સાથે મળી સનાતન ધર્મપત્રિકા ના 
લક્ષ્ય ૧૧,૧૧૧ સદસ્યો પ્રાપ્ત થાય તે માટે ના 
પ્રયાસો ની નેમ લીધી હતી. 

સર્વ પ્રથમ સૌનું સ્વાગત અને મિટ નું 
સચાલન કેન્દ્રિય પ્રચાર પ્રસાર ૨2120, નિલેશ 
સુરાણી તલોદ દ્વારા કરવામા આવ્યું હતુ. મિશન 
ચેરમેન મોહન ભાઈ ધોળુ દ્વારા પ્રસ્‍તાવના 
મૂકવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કેન્દ્રીય પ્રવક્તા 
અજુ ધોળુ દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર ટીમ ની 
કાર્યપ્રણાલી તેમજ કાર્યોનું એક્શન પ્લાન વિશે 
માહિતી આપવામા આવી હતી. સનાતન ધર્મ 
પત્રિકાના મુખ્ય હોદ્દેદારો એવા શ્રી અમૃતભાઈ 
ભાવાણી (ચેન્નાઈ) દ્વારા ૧૧,૧૧૧ નું એક્શન 
પ્લાન પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યુ હતુ, આ સાથે 
તેઓએ ખુબ સરસ સુઝાવો પણ આપ્યા હતા. 
ત્યારબાદ કાઉન્સિલ [1000 તેમજ રિજિયન 
કન્વીનરો દ્વારા ખૂબ સુદર રીતે સુજાવો પ્રસ્‍તુત 
કરવામાં આવ્યા હતા. 

મિશન ના લક્ષ સિદ્ધિ માટે ના મિશન 
ચેરમન મોહન ધોળુ અને પ્રચારપ્રસારસમિતિ ના 
કેન્દ્રીય પ્રવક્તા અજુધોળુ ના સહિયારા પ્રયાસ મા 
જોડાનાર તમામ કાઉન્સિલ ચેરમેન અને સેક્રેટરી 
ને આભારવ્યક્ત કર્યો હતો. 

સૌ ને આ એક્સન પ્લાન નુ કાર્ય માટે 
સ્થાનિક યુવા મંડળોમાં શરૂઆત કરવા કહ્યુ હતુ. 
સલાહકાર શ્રી ગૌરાગભાઈ ધનાણી દ્વારા 
કહેવામાં આવ્યું હતુ કે જેમના કાઉન્સિલ માં 
વ્યક્તિ ના આજે જન્મ દિવસ હોય, તેમને 
કાન્સિલ સેક્રેટરી જરૂર પત્રિકા સાથે અભિનદીત 
કરે. વર્તમાન ટિમ ના કાર્યકર ને પત્રિકા સભ્યપદ 
વિકસાવવા નો અવસર પણ બનાવીએ. . 
આ સાથે સૌને પોતાના કર્તવ્યની યાદ 
કરાવતા ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. 








જને વે તો 02 સાલ વ્મ નાત શૈ ૫૨ 
સમતા હૈ જિ માનો વત વિ છી લાત શ ઝનોરે 
ઝંઢાઞ મેં... વઈ નળ વસ્ત બનાને વિ ળ્વસાફ્ટમેટ, 
નફ્ત્રીગ સીશ્ને જા ગોશ, નફેગમદ ળ્વસપ્તોર વરને 
વ ર્ત્છા; સત્ત મે નદત હી ઞનોલા ગૌર ઝનમોસ 
ઝનુમવ થા ઝતમ-ગતમ તોમો વે ફટરવ્યૂ સેના , 
મારે સમાગ વ શાન હેતે હમર મણા્સથિયો જે વારિમે 
ઝાનના, બડા છી ફટ સ્ટિંપ ગૌર ઝનોસા જામ થા । 
16 સાત વી ૩ર મેં મુજ્ઞ યદ સવ વે્ને ગૌર સીસ્ને 
જ મૌજા મિતા મૈં અપને આપ વો બદત છી 
ભામયશાતી સમજ્ઞતી છૂં | વાં સિર્ષ સીને છી નહીં 
પર નઇત છી ઞસ્છે સ્ત મિલે । જઇને જો તો ઇમ 
ઝતમ-ગતમ ગમઇ સે હૈપર ઞાપસ મેંણેસે ઘુતામિસ 
૫ હૈ ગેસ પટલે સે છી છ્જ વરે વે ગાનતે હો | 
વાજ મૈને વછાં સે ચૂત સારે હોસ્ત , ળ્વસપીરિણ્સ , 
સીજ્રણ્ટવર્લ્ડવ્મિ વેસ્ટચાહેપાર્ફરે મેવઇુત વશ છં 
જિમુક્ઞો વહાં ગાને જા ગવસરમિતા ગૌર્મેડ્નસમી 
વે શુદ્રિયા અવા જરા તાઇતી છૂં ૩3ન સબજા 
શિન્લોને યણ પ્રોત્રામ માયોગિત જિયા છમરેગેલેયૂથ 
વમે છ% વડા પ્તેટજાર્મ હિયા મૈ ઝપને ઝાપ વે 


આ સાથે પંચામૃત ના વિજેતા ને ખાસ સૌ 
આ પત્રિકા પહોચે તે માટે સાથે મળી પ્રયાસ 
કરીએ. ..કયા કાઉન્સિલ મા વેળાસર પચામૃત ના 
વિજેતા ને સભ્યપદ આપવા ની પણ એક 
પોઝિટિવ પ્રતિયોગીતા જ છે.. જેમાં કાઉન્સિલ 
ટિમ ને વિજેતા બનવાનું છે... આવા તો અનેક 
ગણા સુઝવો ગૌરાગભાઈ દ્વારા સૌને આપવામાં 
આવ્યા હતા . 

ઉપસ્થિત યુવાસંઘ ના મહામત્રી નટવર 
ભાઈ સામાણી એ સૌ નો આભાર વ્યક્ત કરતાં 
કહ્યુ કે આપણી સનાતન ધર્મ પત્રિકાને પ્રેમ કરવો 
પડશે વાહલ કરવો પડશે ત્યારે જ આપણે તેનો 
વ્યાપ વધારી શકીશુ. ગગાસાગર પ્રમુખશ્રી 
હરિભાઈ રૂડાણી એ પોતાના કાઉન્સિલમાં 
સનાતન ધર્મ પત્રિકા ઘર-ઘર સુધી પહો ચે તેની 
કાર્યશૈલીને પ્રસ્‍તુત કરી હતી. કાર્યની શરૂઆત 
પણ થઇ ગઈ છે એવું કહ્યુ હતુ. ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલ 
સેકેટરી રજનબેન ભાવાણી ટેકનોલોજી ને સાથે 
રાખી યુથ ની સાથે તાલ મિલાવી પત્રિકાને નવું 
રૂપ આપવા કહ્યું હતુ. 

સહકાર અને સુલભતા ની જોરદાર 
ઉદાહરણ આપનાર રામસેતુ કાઉન્સિલ પ્રમુખશ્રી 
હિતેશ રામજીયાણી ના સુજાવ ને આવકારીએ. 
તેમનુ સૂચન હતું કે આપણે જ્યા છીએ ત્યા એટલે 
છું મુબઈ મા છુ, તો મુબઈ મા આ કાર્ય ની 
સફળતા મળે તે માટે મારા પુરા પરિપૂર્ણ પ્રયાસ 
કરું ને મારા કાઉન્સિલ રામસેતુ માં દરેક રિજીયન 
ના કાર્યકરને આ પત્રિકા નો પ્રેમ સમજાવી શકુ જે 
માટે આપણે પોતે પોતાના વિસ્તારમાં પણ સક્ષમ 
પ્રયાસ કરીએ... નવચેતન રિજિયન ના 
પ્રમુખશ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મકાણી દ્વારા માર્ગદર્શન 
મળ્યુ હતુ કે સત્વરે આપના વિસ્તાર મા જે 
સયોજકો છે, તેને પણ પ્રોત્સાહન આપીએ અને 
જરૂર ઉત્સાહી સયોજક ને પણ એક્ટિવ 
કરીયે...આ સાથે 

જાહેરાત, શ્રદ્ધાજલે જન્મદિન લગ્નતિથી 
ની જાહેરાત તેમજ વિજ્ઞાપન માટે પોતાના 
વિસ્તાર માં પ્રયાસ કરીએ...આપણું પોતીકુ અને 
આપણા અભિગમ ને રોજ રોજ વાચા આપનાર 
પત્રિકા મા કોઈ પણ રિજીયન કે સેન્ટ્રલ નો 
અહેવાલ કે પ્રોજેક્ટ છપાય ને ત્યા જ પ્રસિદ્ધ થાય 
તેવું સિસ્ટમ મા ઉભુ કર્યું છે એને જાળવીએ. . યુવા 
સઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ અને 
સલાહકાર શ્રી ગૌરાગભાઈ નો ખાસ આભાર કે 
જે ખાસ ઉપસ્થિત રહી આ પ્રચાર અને પ્રસાર 
અભિગમ ને લાગણી સાથે જોડી સહુ ને સહી 
દિશા મા અને સહી સિસ્ટમ મા વ્યાપક બનાવવા 
મા જાણકારી આપી અને મહેન્દ્ર ભાઈ સેંઘાણી જે 
લક્ષ ૧૧૧૧૧ ના કમિટી કન્વીનર છે, તેમણે 
પોતાની કાર્યપધ્ધતિ ની સહુ ને વાત કરી ને લક્ષ 
ની સિદ્ધિ માટે કતીબ્ધતા આપી... કેન્દ્રીય 
પ્રવક્તા અજુબેન દ્વારા સૌનો હૃદય થી આભાર 
વ્યક્ત કરવામા આવ્યો. 

મિશન પ્રચાર પ્રચાર સમિતિ 


ટીમ યુવાસઘ. 


મિતી। ૩૫મીર જરતી દં જિ આાને મી તેતે વેટ 
ઝાયોગિત છોતે રહે મૌર છમ સવવ જેસે છી ઞનુમવ 
મિલતેરહે|ધન્યવાવવિર્મ રિગીયનટીમ ફંટરવ્યૂ 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધમં પત્રિકા''૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


"મિશન મંગલ" ફિલ્મના મુખ્ય અભિનેતા નુ નામ શુ છે ? 
જવાબઃ અક્ષય કુમાર 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ હેમત એમ પટેલ - (નરોડા) અમદાવાદ 


આપણા દેશમા રાજ્ય સભાની કેટલી સીટો છે ? તેમા ગુજરાત ની કેટલી ? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


! મન જ" ભન 
કપ ક ઉકાનાવાં૪ થડા! 
ઝા 


ય મ વભાજ ળક પા” કડ 
1171 4811 ણાણતાન (1૬11 14.3:15.37 





821/0ઉ રિજિયન ના મહાડ યુવા મંડળ ના પ્રયાસ થી હોમીઓપેથી દવા આર્સીનેક આલ્બમ -30 
નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું 

સમાજનો કોઈ પણ પરિવાર આ €૦/વ 19 નો શિકાર ન બને તેની તકેદારી ના એક પ્રયાસ રૂપે 
મહાડ યુવામંડળે પહેલ કરી હતી. આ દવાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે આ દવાઈ ની અત્યારે 
ખરેખર ખૂબ જ અછત વર્તાય છે , છતા તેની વ્યવસ્થા કરાવી 

આ ઈમ્યૂન બૃસ્ટર આર્સેનિક આલ્બમ-30 દવાના વિતરણ મા 01/06 રિજિયન મહામત્રી શ્રી 
ઈશ્વરપોકાર, 81/06 રિજિયન હેલ્થ & ડિઝાસ્ટર કન્વીનર શ્રી દિનેશ પોકાર, 821/ઉ રિજિયન વેબકોમ 
કન્વીનર શ્રી દિપક રામાણી , મહાડ યુવામડળ પ્રમુખ શ્રી સુરેશપોકાર, મહાડ સમાજ ના મત્રી શ્રી પ્રવીણ 
પોકાર, તેમજ યુવા મડળના અગ્રણી સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા. 

મહાડ સમાજના ।€(42 ના 300 સભ્યો ના ઘરોઘર આ દવાનું વિતરણ યુવા મડળ ના સદસ્યો દ્વારા 
કરવામાં આવ્યુ. 


ટિમ 0116 હેલ્થ & ડીઝાસ્ટર 


જનેતા ની ઓચિંતા વસમી વિદાય બાદ પરિસ્થિતિ ને સભાળી 
આત્મચિંતન કરવા ને બદલે પુત્ર એ પણ કરી આત્મહત્યા 





દશ ઉ. 
જબલપુર (|/12) ખાતે વર્ષો થી વસવાટ કરતા શ્રી અશોકભાઈ લખમશીભાઈ ચોપરા ના 
ધર્મપતી શ્રીમતી હંસાબેન ચોપરા નુ ગત સોમવાર ના રાતે હાર્ટએટેક થી અચાનક મૃત્યુ થયુ હતુ. 
પોતાની મા ની વસમી વિદાય સહન ન કરી શકતા તેમના નાના પુત્ર નતેહાલ ચોપરા એ પણ એજ રાતે 
રેલગાડી ના પાટા પર ઝપલાવી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. .એ માનવું જ રહ્યુ કે એકબીજા સાથે 
અતિશયપ્રેમ અને લાગણીઓ (તત્ર ૦1111011) હોય ત્યારે જ જીવ આવુ પગલુ ભરવા મજબુર બનતો 
હોય છે . છતા પણ આત્મહત્યા એ સમગ્ર જીવન નો નિચોડ તો નથી જ . , પણ કાયરપણુ જરુર છે... 


